Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVI Blg. 12 
Hunyo 21, 2005 
www. philippinerevolution.org 
Editoryal 


Samantalahin ang pampulitikang krisis 
ng rehimeng US-Arroyo 


N ng pagkakabunyag ng mga audio tape na tumutukoy sa tuwirang pag- 


kakasangkot ni Gloria Arroyo at pakikipagsabwatan niya sa mga upi- 

syal ng COMELEC sa pandaraya sa halalang 2004 ay lalong nagpapa- 
sidhi sa krisis pampulitika ng rehimeng US-Arroyo. Ito na ang pinakamalaki sa 
sunud-sunod na mga iskandalong kagagawan ng rehimen. Labis itong naka- 
panggagalit sa mamamayan at yumayanig ngayon sa rehimen. Pu- 
mutok ito halos kasabay 
ng pagkakalalantad ng 
tuwirang pagkaka- 
sangkot ng pamilyang 
Arroyo sa hweteng. 

Nasa bingit ng pag- 
bagsak ang rehimeng Ar- 
royo. Lubha na itong 
nahihiwalay sa mama- # 
mayan at lalo pa N 
itong nahihiwalay sa QU 
mga tangka nitong 
ilagan ang mga iskanda- 
lo. Palawak nang pala- 
wak ang hanay ng mama- 


mayang naninindigan, 
determinado at kumi- 
kilos upang igiit ang DO 
pagpapatalsik sa bu- 


lok, papet at pasistang rehi- 
meng Arroyo. 

Ang pagbubunyag ng pandaraya ni Arro- 
yo sa eleksyon at pagkakasangkot ng kan- 
yang pamilya sa hweteng ay gumaga- 


tong sa galit ng mamamayan. Ang ma- N 


Mga tampok sa Iskandalo sa hweteng Protestang anti-Arroyo, | Palparan, pusakal na 
. . at ang ‘Gloria-gate’ lumalawak pasista 
Isyung ito... PAHINA 4 PAHINA 5 PAHINA 8 


linaw na pagkakalantad ng mga ka- 
bulukan sa gubyerno at pandaraya 
sa eleksyon ay nagsisilbing maha- 
lagang kongkretong aral sa mama- 
mayan tungkol sa kahungkagan ng 
mga eleksyon sa ilalim ng reaksyu- 
naryong estado at sistemang pam- 
pulitika. 

Bago pa man ito'y naglalagab- 
lab na ang galit ng mamamayan sa 
rehimeng Arroyo dahil sa pagpapa- 
tupad nito ng mga makadayuhan at 
mapang-aping patakaran sa eko- 
nomya na nagpapalala sa paghihi- 
rap at pagdurusa ng bayan, sa ka- 
bi-kabilang kaso ng malakihang ko- 
rapsyon at iba pang anomalya, sa 
bulag na pagpapakatuta sa US at sa 
mga pasistang atake at panunupil 
sa mga demokratikong pwersa at 
mamamayang lumalaban. 

Upang ilihis ang galit ng ma- 
mamayan at pigilan silang lumahok 
sa mga demonstrasyon, pinalalabas 
ni Arroyo na anumang paglaban sa 
kanyang rehimen ay pakana lamang 
ng iilang grupong may makasari- 
ling interes, gustong umagaw sa 
kapangyarihan at idiskaril ang di- 
umano'y napipintong pagsulong ng 
ekonomya. Sumisigaw si Arroyo ng 
“destabilisasyon” upang palaba- 
sing simpleng pakikipag-agawan 


EY AYAN 
Taon XXXVI Blg. 12 Hunyo 21, 2005 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 


lang sa pampulitikang trono ang 
nasa likod ng mga ito, gipitin ang 
mga karibal nito sa pulitika at big- 
yang-matwid ang paggamit sa ar- 
madong pwersa ng estado at panu- 
nupil sa mga demonstrasyon. 
Subalit di mapipigilan ng mga 
maniobrang ito ang mamamayan na 
magkaisa at kumilos upang igiit 
ang pagpapatalsik kay Arroyo mula 
sa Malakanyang. Araw-araw ay lu- 
milinaw na ang kanilang mga idi- 
nadaing na problema sa kabuhayan 
at pulitika at mga iginigiit na kag- 
yatang lunas sa mga ito ay hindi 
makakamit hangga't hindi napata- 
talsik si Arroyo sa poder. Ang pa- 
ngungunyapit ni Arroyo sa poder 
ang pinakamalaking hadlang sa ka- 
nilang kahilingan para sa makata- 
rungang karagdagang sahod at 
sweldo: pagbabasura sa oil deregu- 


Nilalaman 


Editoryal 


Samantalahin ang pampulitikang krisis 
ng rehimeng Arroyo 


wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Ang pinakamatitinding dagok 
sa rehimeng Arroyo 
Mga protestang anti-Arroyo, lumalawak 
“Pakanang destabilisasyon” 
Palparan, pusakal na pasista 
Pati ba naman mga bata? 
Bigo ang berdugo 
Pangangamkam ng lupa 
sa Cagayan Valley 
Sa ibayong dagat 
Terorismo ng US 
Mga sikreto nina Bush at Blair, 
nabunyag 


Balita 


Upang ilihis ang galit ng mamamayan at 
pigilan silang lumahok sa mga 
demonstrasyon, pinalalabas ni Arroyo na 
anumang paglaban sa kanyang rehimen 
ay pakana lamang ng iilang grupong may 
makasariling interes, gustong umagaw sa 
kapangyarihan at idiskaril ang diumano'y 
napipintong pagsulong ng ekonomya. 


lation law at pagrolbak sa presyo 
ng mga produktong petrolyo: pag- 
bababa ng singil sa kuryente at tu- 
big, matrikula at presyo ng iba 
pang saligang pangangailangan: 
pag-uurong sa mga karagdagang 
buwis: pagtigil sa pagbabayad sa 
mga dayuhang utang; pagdaragdag 
ng badyet sa edukasyon, kalusugan 
at iba pang serbisyong panlipunan: 
pagwawakas sa panunupil sa mga 
demokratikong organisasyon at 
partido: pagtigil sa mga pagpatay 
at militarisasyon sa maraming dako 
ng bayan: pagwawasto sa mga pan- 
daraya at anomalya sa eleksyon, at 
iba pang mga karaingan at inaasam 
ng mamamayan. 

Sinasalamin ng kasalukuyang 
krisis pampulitika ang sidhi ng kri- 
sis ng buong naghaharing sistema. 
Nagmumula ito sa tuluy-tuloy na 
pagkakahiwalay sa mamamayan ng 
naghaharing reaksyunaryong pang- 
katin na walang ginawa kundi la- 
long ilugmok ang mamamayan sa 
kumunoy ng malubhang kahirapan 
at masidhing kaapihan sa ilalim ng 
malakolonyal at malapyudal na sis- 
tema. Nagmumula rin ito sa umiig- 
ting na tunggalian sa hanay ng 
mga reaksyunaryong pulitiko dulot 
ng pagkitid ng benepisyo mula sa 
burukratikong korapsyon at pagka- 
ganid sa kapangyarihan at dam- 
bong ng pangkating Arroyo. 

Ang matinding krisis pampuliti- 
ka na kasalukuyang yumayanig sa 
rehimeng Arroyo ay bahagi ng nag- 
papatuloy na krisis ng naghaharing 
sistema na nagresulta sa pagbag- 
sak ng rehimeng Estrada noong 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


2001 at, bago ito, ng diktadurang 
Marcos noong 1986. Mabilis na mu- 
ling nahihinog ang krisis na ito. 
Umuusbong ang mga salik at pwer- 
sa na nagsasanib-sanib sa isang 
malakas na daluyong ng protestang 
anti-Arroyo. Matingkad na posibili- 
dad ang pagbagsak ng rehimen sa 
pamamagitan ng malalawak na de- 
monstrasyon ng mamamayan sa 
lansangan at mga prosesong ligal 
kaakibat ang naaangkop na pagga- 
mit ng mga sandatahang pwersa. 

Lalo pang nalalapit ang katapu- 
san ng rehimeng US-Arroyo. Maaari 
itong maganap sa mga susunod na 
bahagi ng nagpapatuloy na mga la- 
banang pampulitika. Sa harap ng 
mga iskandalo at mga protesta, ha- 
bang nagtatagal sa poder, lalong 
nagiging inutil ang rehimeng Ar- 
royo. 

Kailangang samantalahin ng re- 
bolusyonaryong kilusan ang kasa- 
lukuyang pampulitikang krisis sa 
pamamagitan ng pagpapalaganap 
ng programa ng demokratikong re- 
bolusyong bayan at ng pinagsisika- 
pang makamit na mga tagumpay sa 
kagyat na sumusunod na mga taon. 
Napakainam ng kundisyon upang 
lalong mapatimo sa isip ng milyun- 
milyong Pilipino na tanging sa 
pagsusulong ng demokratikong re- 
bolusyong bayan sila maaaring lu- 
maya mula sa tiwali at bulok na 
gubyerno at kinasasadlakan nilang 
malakolonyal at malapyudal na sis- 
tema. 

Bago pa man pumutok ang kri- 
sis na yumayanig sa rehimeng Arro- 
yo, inatasan na ng pamunuan ng 
Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP) ang mga rebolusyonaryong 
pwersa na isulong ang demokrati- 
kong rebolusyong bayan sa susu- 
nod na baitang ng kasalukuyang 
yugto ng digmang bayan at pabili- 
sin ang pagbabagsak sa naghaha- 
ring rehimen. Sa harap ng malaking 
kaguluhang pampulitika na yuma- 
yanig sa naghaharing sistema, la- 
long dapat puspusang samantala- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


hin ng mga rebolusyonaryong 
pwersa ang napakainam na sitwa- 
syon at pagkakataon para sa laha- 
tang-panig at ibayong pagsusulong 
ng rebolusyonaryong kilusan. 

Kailangang ubos-kayang puka- 
win, organisahin at pakilusin ng 
mga rebolusyonaryong pwersa ang 
masa laban sa kasalukuyang rehi- 
men. Kailangan nilang samantala- 
hin ang mainam 
na pagkakataon 
para sa pagpa- 
palawak ng nag- 
kakaisang 
prente, lalong 
pagpapalalim ng 
hidwaan sa ha- 
nay ng kaaway 
at pagbabagsak 
sa naghahari at 
pinakamasasa- 
hol ngayong ka- 
away. Ang pag- 
bubuo ng mala- 
wak na kilusang 
masa at nagka- 
kaisang pren- 
teng anti-Arroyo at pagtataguyod 
nito ng adyendang maglalaman ng 
pinakamahihigpit na kahilingan ng 
mamamayan ang susi sa pagpapa- 
kilos sa kanila para patalsikin si Ar- 
royo. 

Ang kasalukuyang sitwasyon ay 
nagbubukas ng pagkakataon para 
sa lalong mabilis na pagpapalaki 
ng mga rebolusyonaryong pwersa 
at ilang ulit na pagpapalawak sa 
hanay ng mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa. Kailangang 
magpakahusay sa mga pawalis na 
paraan ng pagpopropaganda at 
pag-oorganisa, kabilang na ang 
mga malawakang ligal at hayagang 
pagkilos, habang puspusang tiniti- 
yak ang mga plano sa konsolida- 
syon. 

Malawak na hanay ng iba't 
ibang mga pwersa ang natitipon sa 
isang nagkakaisang prenteng anti- 
Arroyo. Kabilang dito ang demokra- 
tiko at makamasang mga organisa- 


syon, mga grupong relihiyoso, mga 
nasa oposisyong pulitikal, mga dis- 
gustadong pwersang militar, mga 
naghahangad ng mga reporma at 
pagbabago at iba pa. 

Pinalalawak ng Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB) ang saklaw ng 
pagkilos nito at pinalalakas ang 
mga rebolusyonaryong organisa- 
syong masa. Kailangang maglunsad 
ang BHB ng ma- 
rami pang mai- 
pagtatagumpay 
na mga taktikal 
na opensiba la- 
ban sa Armed 
Forces of the 
Philippines 
(AFP) at iba 
pang armadong 
pwersa ng esta- 
do. 

Sa pagpapa- 
igting ng rebo- 
lusyonaryong ar- 
madong pakiki- 
baka, nakapag- 
aambag nang 
malaki ang BHB sa pagpapahina at 
pagpapatalsik sa rehimeng Arroyo. 
Nasasamantala nito ang lumalalang 
kaguluhan at hidwaan sa loob ng 
AFP. Nababanat at nailalayo ng 
BHB ang mga reaksyunaryong ar- 
madong pwersa mula sa mga sentro 
ng mga pagkilos ng masa. Ang mga 
tagumpay sa armadong pakikibaka 
ay lalong nakapagbibigay ng inspi- 
rasyon sa mamamayan na isulong 
ang pakikibaka laban sa bulok, pa- 
pet at pasistang rehimen. 

Para sa mamamayang Pilipino, 
isang magandang bagay ang kasa- 
lukuyang krisis na ibayong yuma- 
yanig sa rehimeng Arroyo. Nagha- 
hain ito ng pagkakataon para sa 
pagsusulong ng kanilang pinaka- 
kagyat na mga kahilingan. Nagbu- 
bukas ito ng pagkakataon para ma- 
kamit ng digmang bayan ang mga 
panibagong baitang ng kongkre- 
tong tagumpay at lalong mapalapit 
sa ganap na tagumpay. AB) 


3 


Hweteng at pandaraya 


Ang pinakamatitinding dagok 
sa rehimen ni Gloria Arroyo 


senado, humarap nitong Hunyo 8 ang isang testigong may tuwi- 


M atapos ang halos dalawang linggong pampublikong pagdinig sa 


rang kaalaman sa pagkakasangkot nina Rep. Miguel “Mikey” Ar- 
royo, anak ni Gloria Arroyo, at Rep. Ignacio “Iggy” Arroyo, bayaw ng pre- 


sidente, sa suhulan sa hweteng. 

Ibinunyag ni Sandra Cam, na 
umaming sangkot sa operasyon ng 
hweteng, na tigkakalahating mil- 
yong piso (P500,000) ang inihaha- 
tid niya sa magtiyuhing Arroyo tu- 
wing sasapit ang ika-22 ng bawat 
buwan bilang bahagi nila sa kita 
mula sa iligal na sugal sa Bikol. 
Ang parte ng mga kamag-anak ng 
presidente ay tinitipon umano ni 
Chief Superintendent Restituto 
Mosqueda, dating hepe ng Philip- 
pine National Police sa rehiyon. 

Bago lumitaw si Cam, may ilang 
testigo nang iniharap sa imbestiga- 
syon ang grupong Crusade Against 
Jueteng na pinamumunuan ni Ar- 
sobispo Antonio Cruz ng Pangasi- 
nan. Nagpahayag ang mga testigo 
na tumatanggap ng suhol ang mga 
kamag-anak ni Arroyo. 

Ayon kay Cam, mula Setyembre 
2004 hanggang Marso 2005, tuluy- 
tuloy ang pag-intrega ni Mosqueda 
ng suhol sa mga Arroyo. Kabilang 
umano ito sa mga kundisyon ng 
pagkakatalaga sa kanya bilang re- 
gional director ng pulisya sa Bikol. 
Dagdag pa ng testigo, siya ang na- 
ging tagahatid ng suhol dahil ka- 
ibigan niya si Mosqueda. 

Mula Agosto 2004, lingguhang 
nangongolekta si Cam ng P100,000 
mula sa mga jueteng lord sa Sorso- 
gon, P250,000 mula sa Albay, 
P350,000 mula sa Camarines Norte 
at P187,500 mula sa Camarines 


Sur. Nangangahulugan ito ng mahi- 
git P40 milyong taunang koleksyon 
mula lamang sa apat na prubin- 
syang naturan. 

Nito namang Hunyo 10, luman- 
tad si Atty. Samuel Ong, dating de- 
puty director ng National Bureau of 
Investigation (NBI) para ihayag na 
hawak niya 
ang mga 
orihinal 
na teyp na 
naglalaman ng 
pakikipag- 
usap ni Gloria |], 
Arroyo kay CO- Ķ 
MELEC Commis- 
sioner Virgilio 
Garcillano ukol 
sa pandaraya sa 
nakaraang pam- 
bansang eleksyon. 
Ang mga teyp na 
ito ang nasa gitna 
ng tinatagurian nga- 
yong "Gloriagate."“ 

Ayon kay Ong, ang 
apat na teyp ay resulta ng 
wiretapping o paniniktik sa telepo- 
no na ginawa ng Intelligence Ser- 
vice of the AFP (ISAFP). Maririnig 
mula sa naturang mga teyp ang tu- 
wirang pag-uutos ni Gloria Arroyo 
sa mga upisyal ng COMELEC na da- 
yain ang bilangan at ipanalo siya 
nang di bababa sa 1,000,000 boto. 
Makukuha mula sa teyp ang napa- 


“Paghahalintulad ito sa "Watergate Scandal" sa US noong 1974 na ibinunsod ng 
pagkakabunyag ng iligal na paniniktik ng Republican Party sa hedkwarters ng karibal na De- 
mocratic Party kaugnay ng nalalapit na eleksyong presidensyal noon. Dahil sa iskandalong 
ito, napwersang magbitiw si Richard Nixon, presidente noon ng bansa. 


4 


kadetalyado at napakahigpit na 
mga instruksyon ng presidente sa 
mga upisyal ng COMELEC para mati- 
yak ang kanyang pagwawagi. 

Bukod sa presidente, maririnig 
din sa teyp ang mga boses nina da- 
ting Sen. Robert Barbers at iba 
pang kapanalig ng administrasyon 
na nagmamaniobra upang dayain 
ang bilangan ng boto. 

Ang mga teyp ay natanggap ni 
Ong mula kay T/Sgt. Vidal Doble, 
ahente ng ISAFP, na kasama niyang 
kumanlong sa San Carlos Seminary 
sa Makati City upang ibunyag ang 
anomalya. 


To ang Malakan- 
yang sa pagsambulat ng mga 
iskandalo. 
Agad hinawakan ng ISAFP 
ang asawa at mga 
anak ni Doble 
upang pwersa- 
hing bumalig- 
j tad ang ahente. 
Nang mapasaka- 
may na ng ISAFP 
si Doble, itinat- 
wa na niya ang 
(9) kanyang papel 
a sa pagkaka- 
bunyag ng 
mga teyp. 
Pinalalabas 
ngayon ng 
rehimen na 
kinidnap ni 
Ong si Doble at 
hindi boluntaryo 
ang pagtungo niya sa San Carlos 
Seminary. Alinsunod sa nagkabu- 
hul-buhol na iskrip na gawa ng Pa- 
lasyo, kung sinu-sino na ang idina- 
dawit ni Doble sa kaso upang pala- 
basing ang lahat ay gawa-gawa la- 
mang ng mga kalaban ng rehimen. 
Noong una ay pinalabas ng mga 
pulis na nagpahayag ang ahente na 
binayaran siya ni dating Rep. Oscar 
Orbos upang ibunyag ang mga 
teyp. Nang hindi makatindig ang 
gayong alegasyon, ang itinuro na- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


man ng pulisya ay si Laarni Enriquez na kabit ni Jo- 
seph Estrada, upang palabasing pakana ng dating pre- 
sidente ang pagbubunyag. 

Naging katawa-tawa naman ang reenactment o 
pagsasadula ng mga nangyari na ipinagawa ng Crimi- 
nal Investigation and Detection Group kay Doble sa 
harap ng midya. Ang naturang reenactment ay hindi 
tumugma sa naunang sinumpaang salaysay ng ahente. 

Hindi rin magkandatuto ang rehimen kung anong 
kaso ang isasampa laban kay Ong. Kung sasampahan 
ito ng wiretapping, obligadong aminin muna ng presi- 
dente at ng iba pang nasasangkot na boses nila ang 
nasa mga teyp. Kung kidnapping naman, maraming 
testigong makapagpapasinungaling dito kabilang na 
ang ilang obispong kumupkop kina Ong at Doble. Ban- 
dang huli, inciting to sedition o pang-uudyok ng pag- 
aalsa na lamang ang isinampa nito laban sa dating 
upisyal ng NBI. 

Patuloy pa rin ang paghahagilap ng rehimen ng 
kahit anong maipaninira kay Ong at iba pang testigo 
sa mga nabunyag na iskandalo. Pinalalabas ngayon ng 
NBI ang umano'y matagal nang ugnayan nina Sandra 
Cam at Ong upang palitawing may nagaganap na sab- 
watan upang siraan ang gubyernong Arroyo. 

Halos malunod naman si Justice Sec. Raul Gonza- 
les sa papalaking bilang ng gusto niyang kasuhan. Ka- 
bilang daw sa mga ito ang sinumang magkaroon ng 


kopya ng CD na naglalaman ng usapan nina Arroyo at 
Garcillano. Kalat na ang gayong mga CD dahil mabibi- 
li na ito sa mga bangketa sa Kamaynilaan at marami 
pang syudad. Makukuha na rin sa internet ang kontro- 
bersyal na mga rekord ng usapan. Pati raw ang sinu- 
mang gagamit ng napakapopular nang ringtone sa cell- 
phone na “Hello, Garci?” ay maaaring managot sa ba- 
tas. 

Walang dudang mga boses nga nina Arroyo, Garcil- 
lano at iba pa nilang kakutsaba ang laman ng mga 
teyp. Anupa't nagtatago at di na mahagilap ngayon si 
Garcillano. Patuloy naman ang pagtanggi ni Gloria Ar- 
royo na magsalita kaugnay ng isyu. Ang pananahimik 
na ito ng presidente ay lalo pang kumukumbinsi sa na- 
kararami na totoo ang laman ng mga teyp. Maging ang 
ilang kapartido at alyado ni Arroyo ay kumbinsido 
nang nalalagay sa panganib ang rehimen sa panana- 
himik ng presidente. 

Lahat ay ginagawa ng Malakanyang upang supilin 
ang mga patunay sa mga krimen nito at umilag sa mga 
dagok ng nabubunyag na mga iskandalo. Ngunit sa 
tindi ng mga tinatamong bigwas, hindi na makagula- 
pay ang rehimen. 

Sa harap ng nalalantad na mga kawalanghiyaan ng 
gubyernong Arroyo, nagbabadyang sumambulat ang 
malaon nang kumukulong galit ng mamamayan sa re- 
himen. [AB 


Mga protesta laban kay Arroyo, lumalawak 


NGOBRASAIRAP 


sa poder si Gloria Macapagal-Arroyo mula nang pumutok ang mga 


U nti-unting lumalawak ang mga protestang bayan upang patalsikin 
iskandalo sa hweteng at ang tinataguriang “Gloriagate.” 


PATASKIN 


5l 


n l! 
Ju 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


Dumalo ang 10,000 sa Maynila 
at 20,000 sa Bacolod City para ida- 
os noong Hunyo 11 ang National 
Day of Mourning (Pambansang 
Araw ng Pagluluksa) sa pangungu- 
na ng apat na obispong Katoliko at 
ng kinaaaniban nilang Kilusang 
Makabansang Ekonomiya. Bukod sa 
pagtuligsa sa pagkakasangkot ni 
Arroyo sa pandaraya noong nakara- 
ang eleksyon, binatikos din sa rali 
ang mga patakaran sa ekonomya ng 
rehimeng Arroyo na nagpapahirap 
sa mamamayan. 

Noong Hunyo 16, binuo ang 
University of the Philippines Alli- 
ance for Arroyo's Removal (UP 
AWARE), isang alyansa ng mga es- 
tudyante, guro, mananaliksik, ka- 


wani at administrador ng unibersi- 
dad na matinding bumabatikos sa 
kasalukuyang gubyernong nakatun- 
tong sa kasinungalingan at panda- 
raya. Ipinanawagan ng alyansa ang 
pagtatanggal kay Arroyo sa pama- 
magitan ng “pagbibitiw, impeach- 
ment o pagpapatalsik.” Ayon kay 
Francisco Nemenzo, dating pangulo 
ng UP, at isa sa mga convenor ng 
UP AWARE, sa paraang ekstra- 
konstitusyunal lamang malilinis 
ang kasalukuyang pamahalaang ba- 
lot sa korapsyon at pinamumunuan 
ng mga elitistang pulitiko. 
Sinundan ito ng rali-protesta 
na idinaos noong Hunyo 17 ng mga 
progresibong mambabatas at ng 
mga sektoral na organisasyon sa 


5 


harap ng pambansang upisina ng Commission on Elec- 
tions (COMELEC). “Katotohan, huwag pigilan!” ang isi- 
naad sa ilang plakard na pumapatungkol sa patuloy na 
pagsisikap nina Arroyo at Commissioner Virgilio Gar- 
cillano na lusutan ang iskandalong ibinunsod ng Glo- 
ria-gate. “Gloria bumaba ka na!” ayon sa ilan pang 
plakard. 

Sa sobrang baho ng kasalukuyang administrasyon, 
dumidistansya na rin maging ang dating masusugid na 
alyado at tagasuporta ng rehimeng Arroyo. Noong 
Hunyo 17, nagpalabas ng pinag-isang pahayag ang 
mga kinatawan ng 20 organisasyong tumatawag sa sa- 
rili na “civil society,” tulad ng Code-NGO, mga nego- 
syante, mga relihiyoso at maging ang ilang kapartido 
at myembro ng gubyerno ni Arroyo. Iginiit nila na kai- 
langang magsalita at magpaliwanag na si Arroyo tung- 
kol sa nabulgar na pandaraya sa nagdaang eleksyon. 
Anila, “...kung siya ang nasa teyp ... dapat nga siyang 
magbitiw sa pwesto, pati na si Vice Pres. Noli de Cas- 
tro at ang mga komisyuner ng COMELEC.” 

Marami ring naglitawang malikhaing porma ng 
protesta. Lumalaganap na parang pandesal sa Maynila 
at iba pang bayan ang tig-P5 mga compact disc (CD) 
na naglalaman ng pag-uusap nina Arroyo at Garcilla- 
no. Usong-uso na rin ang ringtone sa cellphone na 


Sa bawat mabigat na dagok sa rehimen: 


“Hello! Garci?” na kumukutya kay Arroyo. Ayon sa TXT 
Power, isang grupong nagtataguyod sa interes ng pub- 
likong gumagamit ng mga cellphone, ang mga ito ay 
ekspresyon ng malawakang disgusto ng sambayanan 
sa rehimen. Napakapopular ngayon ng website ng TXT 
Power kung saan makukuha ang iba't ibang bersyon ng 
ringtone at sarisaring biro at pangungutya sa gubyer- 
nong Arroyo. 

Upang palabasing buo pa rin ang kontrol ni Arro- 
yo sa gubyerno, lumipad siya patungong Hongkong 
nitong Hunyo 20 para manghimok ng mga dayuhang 
kapitalista na mamuhunan sa Pilipinas. Subalit sinalu- 
bong siya roon ng protesta ng mga migranteng Pilipi- 
no. Sa pamumuno ng United Filipinos in Hongkong 
(UNIFIL-HK), nagrali ang mga Pilipino sa harap ng 
hotel na tinuluyan ni Arroyo at nanawagang patalsikin 
ang presidente. 

Nito ring Hunyo 20, nabuo ang koalisyon ng BA- 
YAN, mga organisasyong relihiyoso at mga grupong 
maka-Estrada upang ipanawagan ang pagpapatalsik 
kay Arroyo. Ang nabuong koalisyon ay mangunguna sa 
isang kilos-protesta sa Hunyo 24. Isa ring kilos pro- 
testa ang nakatakdang ilunsad ng isang grupo ng mga 
retiradong heneral sa pamumuno ni Gen. Fortunato 
Abat sa Hunyo 25. [AB] 


gawa-gawa lamang ng kampo ng 
pinatalsik na presidenteng si Jo- 
seph Estrada at iba pang kalaban 
sa pulitika. 


“Pakanang destabilisasyon” 


44 akanang destabilisasyon” ang lagi't lagi nang palusot nina 
P Gloria Arroyo sa mabibigat na dagok at malalakas na pagkilos 


laban sa rehimen. Pinalalabas ngayon nina Arroyo na 
bahagi lamang ng “pakanang destabilisasyon” ang kumaka- 
lat na mga audio tape ng Gloria-gate na naglalaman ng 
pag-uusap nina Gloria Arroyo at COMELEC Commissioner 
Virgilio Garcillano at ng iba pang kakutsaba ng Malakan- 
yang sa pandaraya sa nakaraang halalan. ; 
Kasunod na kasunod lamang ito pil at pananakot sa mga 
ng pagbubunyag ni Arsobispo Os- naglalakas-loob na magsi- 4 
car Cruz at iba pang mga testigo walat ng mga anomalya at f 
tungkol sa pagkakasangkot ng asa- krimeng kinasasangkutan 
wa, anak at bayaw ni Gloria Arroyo ng pamilyang Arroyo at P 
sa iligal na operasyon ng hweteng mga upisyal ng rehi- 4 


na ayon sa mga alipures ni Arroyo men. Hinahadla- 
ay isa ring “pakanang destabilisa- ngan ang nasi- 
syon”. mulan nang 
Nais ilihis ng ganitong pagpa- mga imbestiga- 
palusot ang lumalawak na pagka- syon. Nagmama- 


muhi at pagbatikos na ibinunga ng 
mga iskandalo. Kasabay nito, bini- 
bigyang-katwiran nito ang panunu- 


niobra ang pangka- 
ting Arroyo upang palabasing ang 
mga nangyaring pagbubunyag ay 


6 


DESTABILISASYON 
`y, AN 


Hindi na bago ang ganitong 
mga taktika ng rehimeng Arroyo. 
Mula nang maupo si 
Arroyo sa poder, 
palasak ang pag- 
gamit ng rehimen 
sa bansag na “pa- 
kanang destabilisa- 
syon” upang pabula- 
anan ang lahat at 
anumang pagkilos 
na kumukwestyon 
sa pagkalehitimo 
x at patuloy na 
@) paghahari ng re- 
himen. Ito ang 
ibinansag ng rehi- 
men sa pagkilos ng 
daan-libong marali- 
tang-lunsod sa harap ng 
Malakanyang noong Mayo 1, 2001 
at ikinatwiran sa ginawang panda- 
rahas sa mga nagrali roon. 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


“Pakanang destabilisasyon” din 
ang itinawag ng Malakanyang sa 
pagpapahayag ng protesta ng mga 
sundalo at nakabababang upisyal 
ng AFP sa Oakwood Hotel noong 
Agosto 2003. Itinulak lamang di- 
umano ang mga ito ng hayok sa ka- 
pangyarihang mga kalaban ng rehi- 
men. Tinangka nitong tabunan ang 
mga lehitimong usaping inihapag 
ng mga nagpoprotesta, takutin ang 
sambayanan sa mga 
umano'y negatibong 
epekto ng mga gani- 
tong pagkilos sa 
ekonomya at kabu- 
hayan at ipamukha 
sa mga karibal nito 
sa pulitika na gaga- 
win nito ang lahat 
upang makapanatili 
sa poder. 

Matapos ang da- 
lawang tangkang 
patalsikin siya sa 
poder, sinaklaw na ng “pakanang 
destabilisasyon” ang lahat ng 
pangyayari na may negatibong 
epekto sa reputasyon at katayuan 
ni Arroyo. Noong 2003, binansagan 
ni Arroyo na bahagi ng “pakanang 
destabilisasyon” ang sunud-sunod 
na panloloob ng mga kriminal sa 
mga bangko sa Metro Manila. “Pa- 
kanang destabilisasyon” din daw 
ang mga pangingidnap sa mga ne- 
gosyanteng Filipino-Chinese noong 
taon ding iyon. 

May mga kagyat na banta man 
o wala sa paghahari ng rehimen, 
lantaran nitong ginagamit ang pa- 
nanakot ng “pakanang destabilisa- 
syon” upang bigyang-katwiran ang 
paggamit ng sobra-sobrang pwer- 
sang militar at pulis upang supilin 
ang karapatan ng mamamayan sa 
malayang pagtitipon at pamama- 
hayag. Kabilang dito ang marahas 
na pagsupil sa demonstrasyon no- 
ong Hunyo 2004 laban sa pandara- 
ya sa eleksyon at ang pagbuwag sa 
mga demonstrasyon noong Hulyo 
2004 na naggiit ng pagpapauwi ng 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


Ngunit ang 
pinakamalaking 
pagmumulan ng 

destabilisasyon ay 
ang mga kagagawan 
ng rehimeng Arroyo 
mismo. 


mga tropang Pilipino mula sa Iraq. 
Noong Disyembre 2004, ilampung 
batalyon ng militar at pulis ang pi- 
nakilos ni Arroyo upang pigilin at 
hadlangan ang paglahok ng libu-li- 
bong mamamayan sa libing ni Fer- 
nando Poe Jr., ang pinakamahigpit 
na karibal ni Arroyo sa nakaraang 
eleksyon, dahil umano sa planong 
“destabilisasyon.” Nitong Mayo 
2005 naman, muling binuhay ni Ar- 
royo ang multo ng 
“destabilisasyon” 
upang sikilin ang 
pagkilos ng libu-li- 
bong 757 manggaga- 
wang nagtipon para 
sa Araw ng Pagga- 
wa. 

Pinatitingkad ng 
palasak na pagga- 
mit ng rehimen sa 
bantang destabili- 
sasyon ang matin- 
ding takot nito sa 
pagkilos ng mga naghihikahos na 
mamamayan laluna kung kasama 
ang mga reaksyunaryong kalaban 
nito sa pulitika at mga disgusta- 
dong pwersa ng gubyerno at mili- 
tar. Batid ni Arroyo na kung haha- 
yaang yumabong at bumwelo ang 
samutsaring isyu at iskandalong 
bumabalot sa kanyang paghahari, 
kaunting tulak lamang ang kakaila- 
nganin upang tuluyan siyang ma- 
patalsik sa poder. 

Hindi mapipigil ng anumang 
palusot, maniobra at pagbabanta 
ng rehimen ang pagsulpot ng na- 
kayayanig na mga iskandalo dulot 
ng disgusto ng mga kahati nito sa 
kabang-bayan at mga kriminal na 
operasyon. Dahil sa sukdulang pag- 
kagahaman at kasibaan ng pamilya 
at mga pinakapinapaboran ni Arro- 
yo, hindi na mapipigil ang pagdami 
pa ng mga anomalya na maisisiwa- 
lat ng mga karibal nitong pulitiko 
at maging mga sarili nitong tauhan 
at ng iba't iba pang nakakakita at 
nakatutuklas ng mga ito. Ang ba- 
wat isa nito at laluna ang pagtiti- 


pon ng mga ito ay batayan na sa 
pagputok ng sukdulang galit ng 
mamamayan. Pinakamatindi sa 
ngayon ang pandaraya sa eleksyon 
na nabulgar sa mga teyp ng Gloria- 
gate. 

Sa pag-aming dumarami ang 
mga “pakanang destabilisasyon,” 
pinatitingkad rin ni Arroyo ang ma- 
raming mabibigat na isyu laban di- 
to at ang katotohanan na mabuway 
at tuluy-tuloy na nabubulok ang 
kanyang rehimen. Alam kapwa nina 
Arroyo at ng kanyang mga kalaban 
sa pulitika na makitid at gumege- 
wang ang tuntungan ng kanyang 
paghahari at nakapananatili la- 
mang ang kanyang rehimen sa pa- 
mamagitan ng pagbili ng katapa- 
tan ng mga masisiba ring upisyal 
ng burukrasyang sibil at militar, 
panlilinlang at pananakot sa ma- 
mamayan, at panunupil at pandara- 
has sa mga lumalaban sa rehimen. 

Habang humihina ang kapit ni 
Arroyo sa poder, lalo namang dada- 
mi ang tangka ng mga karibal niya 
sa pulitika na agawin sa kanya ang 
Malakanyang. Dumarami na ang 
mga lumalantad na grupo mula sa 
naghaharing uri at iba pang tradi- 
syunal na kakamping sektor na ta- 
hasang nagpapahayag ng pagka- 
dismaya sa rehimen kundi man lan- 
tarang nananawagan para patalsi- 
kin na ito. Kabilang dito ang mga 
retirado at aktibong upisyal-mili- 
tar, ilang upisyal ng simbahang Ka- 
toliko at mga makabayang nego- 
syante, at maging ang signipikan- 
teng seksyon ng mga sosyal- 
demokrata na dati'y masusugid na 
tagasuporta ng rehimen. 

Ngunit ang pinakamalaking 
pagmumulan ng destabilisasyon ay 
ang mga kagagawan ng rehimeng 
Arroyo mismo. Sa pagpupumilit na 
ipatupad ang pinakamasasahol na 
kontra-mamamayang mga pataka- 
ran at hakbangin, inuudyukan nito 
ang malawak na hanay ng mama- 
mayan na mag-aklas upang patalsi- 
kin siya sa poder. ABI 


7 


Franz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Palparan, pusakal 
na pasistang aso ng rehimen 


tinalaga ng rehimeng Arroyo sa Eastern Visayas (EV) ang kilalang 
[e ng Mindoro na si Brig. Gen. Jovito Palparan sa pag-asang 

madadala niya roon ang ipinagpapalagay ng rehimen na matagumpay 
na pagwawasak ng rebolusyonaryong kilusan sa Mindoro. 


Nagkakamali ang rehimeng Ar- 
royo sa pag-aakalang malilipol ng 
pasistang brutalidad ang mga rebo- 
lusyonaryong pwersa sa EV. Tulad 
ng ginawa nila sa Mindoro, pangu- 
nahing ginagawa nila sa EV ngayon 
ang pagbabaling ng mga atake at 
pamamasista sa mga di-armadong 
mamamayan at sa mga maslider at 
aktibista ng hayag na demokrati- 
kong kilusan. Samantala, patuloy 
ang mga tagumpay na nakakamit 
ng BHB sa pakikipaglabanan sa re- 
aksyunaryong AFP sa EV at lalo 
pang bumibilis ang rekrutment sa 
BHB. Ang madilim na lagim na ini- 
hahasik ni Palparan kapwa sa ka- 
lunsuran at kanayunan ang pinaka- 
mabisa ngayong tagapagrekrut ng 
mga Pulang mandirigma sa rehi- 
yon. 

Mula pa noong huling bahagi 
ng dekada 1970, tampok ang EV sa 
maraming magigiting na tagumpay 
ng rebolusyonaryong kilusan, la- 
luna sa pagtatayo ng Partido at 
hukbong bayan, sa pagsusu- 
long ng rebolu- 
syong agraryo, 4 
sa pagpapala- 4 iy j 
wak at pagpa- NG a 
pataas ng antas ANI RES 
ng mga organi- (ENNAN 
sasyong masa at NNN RR 
pagtatayo ng mga ` 
lokal na organo ng rebo- 
lusyonaryong kapangyarihang 
pampulitika. Ang mga tagumpay na 
ito na patuloy na napanghahawa- 
kan sa mahabang panahon ang ni- 
lalayon ng rehimen na mawasak. 


8 


M DN TN 
NI n a 3 
Y UM. 
#7 5 LY SA à 
SS ; 4 NG f 
a 1) a ra 


Nangangatog ang tuhod ng rehi- 
meng Arroyo sa malawak at patuloy 
na paglakas ng rebolusyonaryong 
kilusan sa rehiyon. 

Dahil hindi mawasak-wasak ang 
mga iyon sa pamamagitan ng sim- 
pleng paglulunsad ng 


mga operasyong JP 
militar, sinusu- LIN lika 
bok ngayon ng 4 JA k NN 
rehimen ang Wa AW Na 


aplikasyon ng 


ri 


| 


ng pagbabaling ng atake at pama- 
masista ng mga reaksyunaryong 
sandatahang pwersa sa mamama- 
yan sa pag-asang mawalan ng ba- 
seng masa ang mga rebolusyonar- 
yong pwersa. 

Partikular na interes din ng 
mga reaksyunaryong naghaharing 
uri na mapangalagaan ang mga 
pang-ekonomyang interes nila sa 
rehiyon. Isa ang EV sa mga rehiyon 
na inaasahang pagtutuunan ng ma- 
raming “proyektong pangkaunla- 
ran.” Sa partikular, ang rehiyon ay 
isa sa natutukoy na lugar na saga- 
na sa likas na yaman, pangunahin 
na mga rekurso para sa pagmimina. 
Kabilang sa malalaking kumpanya 
sa mina na nakipag-areglo na 
| sa rehimen ang Bauxite Re- 
j; sources, Inc. at Alumina Mi- 


N 
| Y ning of the Phil., Inc. Nabig- 


kontra-rebolu- Q TN Wai yang-laya ang mga kumpan- 
Na: RON IAN 


syonaryong e =] © 
taktika ng “pag- 
lilimas ng tubig ! 


para mahuli ang NGA 


HA 


N24 hat ng pinakama- 


AD 


j yang ito matapos pagtibayin 

ng Korte Suprema ngayong taon 
ang makadayuhan at anti-mama- 
mayang Mining Act of 1995. Pi- 


isda.” Nanganga- | í naglalawayan ng rehimen ang ina- 
hulugan y # asahan nitong P330 bilyong 
ito _ y PU 5A ipapasok na kapital ng 
Ñ KA a mga kumpanya sa 

| Ny pagmimina. May 

din partikular na hala- 
ga para sa rehimen 

<. Mang EV lalupa't 

a maraming kum- 
N / panya sa mina 
Ha NG y ang nagpakita ng 
Z PT 3 yamang. lupain 

doon. Pero halos la- 


yayamang 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


rekurso sa pagmimina ay nasa mga 
lugar kung saan malakas ang rebo- 
lusyonaryong kilusan. Dagdag na 
dahilan ito sa gayon kung bakit la- 
long kailangang bigyan ng espesyal 
na tungkulin ang katulad ni Palpa- 
ran para wasakin ang rebolusyonar- 
yong kilusan sa rehiyon. 

Ginawang punong heneral ng 
8th ID si Palparan noong Pebrero 
10, 2005. Tampok sa rekord ni Pal- 
paran ang walang patumanggang 
paggamit ng pinakabrutal at karu- 
mal-dumal na mga paraan sa paki- 
kitungo sa mga demokratiko at re- 
bolusyonaryong pwersa. Kaya ka- 
pag may plano ang rehimen na du- 
rugin ang rebolusyonaryong kilu- 
san sa isang partikular na lugar sa 
brutal na paraan, si Palparan ang 
itinatalaga roon. 

Bilang masunuring aso ng pa- 
sistang rehimen, agad-agad na 
naghasik ng pasistang lagim si Pal- 
paran sa Samar at Leyte. Wawalong 
araw pa lamang matapos siyang 
matalaga, nagpadala na ito ng mga 
tauhan upang patayin si Fr. Allan 
Caparro, ikalawang tagapangulo ng 


Bigo ang berdugo 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


n 


Pati ba naman mga bata? 


NEn Mayo 3, tatlong bata sa Matuguinao, Western Samar ang 
inabuso ng militar. Pinaghahanap ng militar ang kanilang mga 
magulang at nang ang mga ito ay hindi mahagilap, pinagbalingan 
ng mga abusadong tropa ang mga bata. Pinaso ng sigarilyo ang ari 


ng mga bata. 


Noon namang Marso 31, dinukot ng mga tropa ng 34th IB sa 
Catbalogan, Samar ang mag-asawang sina Nonario at Rina Fabella at 
ang kanilang mga anak na sina Liza, 8; Marissa, 7; Charisse, 5; at 


Kulot, 3. Si Rina ay kasapi ng Advocates for 


Women’s Actions, 


Rights and Empowerment (AWARE), isang organisasyong alyado ng 


GABRIELA. 


Promotion of Church People's Res- 
ponse sa EV at isa sa mga panguna- 
hing tumututol sa malawakang 
pagmimina sa rehiyon. Layunin ni- 
tong bigyang-babala ang mga ka- 
tulad ni Fr. Caparro na nagtatagu- 
yod ng karapatang-tao na mahigpit 
na ipinagbabawal ni Palparan ang 
anumang pagtutol. Sinundan ito ng 
sunud-sunod na pamamaslang, 
pagdukot, arbitraryong pang-aares- 
to at iligal na pagdedetine, pana- 
nakit, panonortyur at panghaharas 
sa masa sa kanayunan at sa mga ki- 


ahungkagan ang sinasabi ng AFP na sa pamamagitan ng pasis- 
tang brutalid ni Gen. Palparan ay nawasak ang rebolusyonar- 


yong kilusan sa Mindoro. Dumanas ng ilang kapinsalaan at kahira- 
pan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa isla subalit sa kalakhan ay 
bigo si Gen. Palparan na wasakin o pilayin man lamang ang rebolu- 
syonaryong kilusan doon. 

Ang matagumpay na taktikal na opensiba ng BHB sa Barangay 
Ligang, Mamburao, Occidental Mindoro noong Pebrero 18, 2005 
kung saan dalawang sundalo ang napatay at lima ang nasugatan ay 
patunay na nananatiling buhay na buhay at relatibong malakas ang 
rebolusyonaryong kilusan sa Mindoro. 

Ang di-armadong mamamayan sa Mindoro ang dumanas ng pina- 
kamatinding pinsala sa pagtatangka ni Palparan na pigilan silang 
sumuporta sa rebolusyonaryong kilusan. Napakaraming lider at akti- 
bistang masa at karaniwang mamamayang pinatay, dinukot, pinahi- 
rapan at tinakot ng kanyang mga tropa. Buu-buong mga komunidad 
ang pinagbobomba, sapilitang pinalikas at tinakot ng lantad at li- 
him na mga galamay ng berdugo sa Mindoro. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


ABI 


lalang lider at kasapi ng mga de- 
mokratikong organisasyon sa mga 
prubinsya ng Samar at Leyte. 

Sa limang buwan pa lamang ng 
pananatili ni Palparan sa rehiyon, 
umaabot sa 500% ang itinaas ng 
bilang ng mga paglabag sa karapa- 
tang-tao sa EV kumpara sa kabuuan 
ng mga paglabag sa nakaraang ta- 
on. 

Matapos ang sunud-sunod na 
krimen laban sa mamamayan ng EV, 
mapang-insultong inilunsad ni Pal- 
paran ang isang programa ng pag- 
papabango sa imahe ng 8th ID, ang 
“Kamay, Ngiti, Bati.” 

Walang naloloko si Palparan sa 
ganitong mga taktika. Saan man 
siya magpunta, bumubuntot sa 
kanya ang mariing pagkundena at 
paglaban ng mamamayan sa kan- 
yang mga brutal na pamamaraan. 

Kapalit ng lantad na lantad na 
mga paglabag ni Palparan sa kara- 
patang-tao ng napakaraming ma- 
mamayan, ginawaran siya ng rehi- 
men ng dalawang magkasunod na 
promosyon. Ginagawa ng Malakan- 
yang ang iba't ibang paraan upang 
mailusot sa Commission on Ap- 
pointments ang panibagong pro- 
mosyon kay Palparan tungong ma- 
jor general. Ito ang gantimpala ni 
Arroyo sa kanyang pinakamasugid 
na pasistang sugo sa Eastern Visa- 
yas. AB] 


9 


Ang numero unong 
mangangamkam ng lupa 
sa Cagayan Valley 


ng lupa sa Cagayan Valley. Ang mga kinakamkam ng gubyerno mu- 


À ng reaksyunaryong gubyerno ang pangunahing mangangamkam 


la sa mga magsasaka ay ibinibigay o maluwag na ipinagagamit sa 
mga dambuhalang korporasyon, burges kumprador at panginoong maylu- 


a. 
p Mahigit isang milyong ektarya 
ang kasalukuyang inaagaw mula sa 
mga magsasaka upang bigyang-da- 
an ang mga proyekto at programa 
ng gubyerno at ng kasabwat nitong 
mga dayuhang monopolyo-kapita- 
lista at burges kumprador. Sa bu- 
ong kasaysayan ng rehiyon, walang 
kapantay ang pangangamkam ng 
lupa sa rehiyon sa nakaraang 17 ta- 
on sa ilalim ng huwad na Compre- 
hensive Agrarian Reform Program 
(CARP). 

Walang sinasanto ang manga- 
ngamkam na gubyerno—may titulo 
man o wala, inaagaw ang lupa ng 
mga magsasaka. Isa sa pinakala- 
ganap na mga paraan ng panga- 
ngamkam sa buong Cagayan Valley 
ang pagkansela sa mga Certificate 
of Land Title (CLT) at Certificate of 
Land Ownership Award (CLOA) na 
naibigay na sa mga magsasaka. Ga- 
nito ang nagaganap sa Hacienda 
Sta. Isabel at Hacienda San Anto- 
nio, Hacienda Maluno, Hacienda 
Nuesa at iba pa sa Isabela; at sa 
Hacienda Madrigal, Hacienda Haw- 
kins, Arranz Estate, Pallagao Estate 
at marami pang ibang asyenda't sa- 
kahan sa Cagayan. 

Iniilit ang daan-daan libong 
ektaryang lupain kahit nakapagba- 
yad na ng ilampung libong piso 
ang mga magsasaka para sa amor- 
tisasyon sa loob ng ilampung taon. 
Inaagaw ng gubyerno ang mga lu- 
paing ito upang mapakinabangan 
ng mga proyektong tulad ng 
300,000-ektaryang Cassava Plant- 
ation Project ni Eduardo “Danding” 


10 


Cojuangco. Saklaw ng proyekto ni 
Cojuangco ang 21 bayan ng Isabe- 
la, 10 bayan ng Cagayan, tatlong 
bayan sa Quirino at dalawang ba- 
yan sa Nueva Vizcaya. 

Sa proyektong Coal Mine at 
Coal-fired Po- 
wer Plant na 
sumasaklaw ng 
64,000 ektarya 
sa mga bayan 
ng Cauayan, 
Benito Soliven 
at Naguilian sa 
Isabela, kasab- 
wat naman ng 
mga dambuha- 
lang multina- 
syunal na kor- 
porasyon sa 
mina ang reak- 
syunaryong 
gubyerno sa 
pang-aagaw ng 
lupa ng 10,000 
pamilyang magsasaka. Nanganga- 
nib naman ang 26,000 ektarya ng 
mga bayan ng Gonzaga at Sta. Ana 
sa hilagang Cagayan na pilit sina- 
sakop ng Cagayan Economic Zone 
Authority (CEZA). Dati nang idinek- 
lara ng Bureau of Lands na tiwang- 
wang at abandunado ang mga lu- 
paing ito kaya pinusisyunan ito, 
hinawan at sinaka ng mga magbu- 
bukid na Ilokano at mga minorya 
mula sa Ifugao, Bontoc, Benguet 
at Abra mula pa noong dekada 
1970. Nais pakinabangan ng CEZA 
ang matabang lupa, mayamang 
mga palaisdaan at iba pang mga 


rekurso sa naturang mga bayan. 

Isa ring malaking negosyo sa 
Cagayan Valley ang panggagantso 
sa mga magsasaka upang maagaw 
ang kanilang lupa. Sa tipak-tipak 
na baryo sa Gitnang Isabela, halim- 
bawa, ginagamit ng mga sindika- 
tong kasabwat ng Department of 
Land Reform (DLR), Land Bank at 
Department of Environment and 
Natural Resources (DENR) ang vo- 
luntary offer to sell (VOS) ng CARP 
upang lansihin ang mga magsasaka 
na magbayad upang ipasarbey ang 
lupang malaon na nilang sinasaka 
at mabiyayaan na sila ng titulo. Pi- 
nepresyuhan ng P30,000 ang ba- 
wat ektarya na pababayaran sa mga 
magsasaka ng 
P500 tuwing 
anihan sa loob 
ng 30 taon. Ti- 
natatakot ang 
mga magsasa- 
ka na kapag 
hindi sila pu- 
mayag dito ay 
kukumpiskahin 
ang kanilang 
lupa. Intilit 
ang lupa ng 
mga magsasa- 
kang napipili- 
tang pumaloob 
sa iskemang 
VOS na hindi 
makapagbayad 
ng amortisasyon. Ang inilit nilang 
lupa ay ibinibigay sa mga lokal at 
dayuhang negosyante. Ayon sa 
mga pananaliksik, umaabot sa 
P502,000 bawat lote ang kinikita 
ng sindikato, DLR, DENR at Land 
Bank mula sa pagpapabayad ng pa- 
sarbey at huwad na pagpapatitulo 
ng mga lupa. 

Kinakamkam naman ng ilang 
dayong pamilya at ahensya ng gub- 
yerno ang 15,303 ektarya ng 
30,000-ektaryang Sandoval Estate 
sa Isabela at Nueva Vizcaya. Bukod 
sa pamilya Sandoval at tatlo pang 
ibang pamilyang umaagaw sa 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


3,892 ektarya rito, may kani-kan- 
ya ring tipak na kinakamkam ang 
Philcacao (4,000 ektarya), Bureau 
of Lands (1,750 ektarya) at Bure- 
au of Forest Development (5,661 
ektarya) ng reaksyunaryong gub- 
yerno. Ang mga pamilyang na- 
ngangamkam ng lupa rito ay may 
hawak na mga huwad na titulo na 
nakuha nila sa pakikipagsabwatan 
ng reaksyunaryong korte. 

Sa marami ring pagkakataon, 
binabago upang mapataas ang 
balwasyon o pagpepresyo sa lupa 
at muling pinagbabayad ng mas 
mahal na amortisasyon ang mga 
magsasaka direkta sa panginoong 
maylupa. Sadyang pinahihirapan 
ang mga magsasaka upang mapa- 
payag sila sa kagustuhan ng gub- 
yerno at mangangamkam na pa- 
nginoong maylupa at burges kum- 
prador. Tampok na halimbawa nito 
ang 64,597 ektarya sa Mallig Pla- 
ins, Isabela na target patamnan 
ng kamoteng kahoy ni Danding 
Cojuangco. 

Mahigit 65% din (1.7 milyong 
ektarya) ng kabuuang 2.6 milyong 
ektarya sa rehiyon ay pilit ikina- 
klasipika bilang kagubatan kahit 
malaon na itong binubungkal at 
pinauunlad ng mga magsasaka. 
Ipinaiilalim ito sa mga iskema tu- 
lad ng Community-Based Forest 
Management, Integrated Socia- 
lized Forestry at iba pang proyek- 
to ng gubyerno na naglalayong 
buhayin muli diumano ang kagu- 
batan subalit ang tunay na pakay 
ay agawin ang lupa ng mga mag- 
sasaka. 

Maliban sa pangangamkam ng 
gubyerno, naiilit ang parse-parse- 
lang lupa ng mga magsasaka bi- 
lang pambayad sa utang na nag- 
papatung-patong bunsod ng pag- 
sirit ng gastos sa pagsasaka. Sa 
kawalan ng suporta ng gubyerno 
sa mga magsasaka, napapasaka- 
may ng mga komersyante-usurero 
ang mga lupaing ikinabubuhay ng 
milyong pamilya sa rehiyon. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


SA IBAYONG DAGAT KD 
Terorismo ng US 


ala sa interes ng imperyalismong US na pahupain ang kagulu- 
W han at karahasan sa Iraq o saan mang bahagi ng mundo. Ka- 


tunayan, mismong ang US ang nang-uupat at nagsisimula ng 
mga kaguluhan at karahasan upang patuloy na bigyang-katwiran ang 
panghihimasok at pananakop nito, palakasin ang pagsandig ng mga tu- 
tang estado sa suportang militar at pulitikal nito at sagkaan ang pag- 


sulong ng mga tunay na kilusang anti-imperyalista at demokratiko. 


Noong 2002, isinangkalan ng 
rehimeng Bush ang mga teroris- 
tang atake sa US upang itayo ang 
Proactive, Preemptive Operations 
Group (P20G), isang sikretong 
hukbo ng mga operatiba ng Cen- 
tral Intelligence Agency (CIA) at 
militar ng US. Tinatawag itong 
“proactive” dahil sa oryentasyon 
nitong hindi pandepensa, kundi 
aktibong gumagawa ng mga para- 
an para maghanap ng kalaban at 
mang-upat ng gulo; at 
“preemptive” dahil sa 
oryentasyon nitong 
“unahan ang kala- 
ban” bago ito makaa- 
take o kahit bago ito 
makaporma man la- 
mang. Direkta itong 
pinamunuan ni 
US Secretary. 
of Defense 
Donald KS 
Rumsfeld | 
upang mag- fh 
sagawa ng} 
mga lihim na 1 
operasyong q 
militar, pani- 
niktik, panlalansi 
at disimpormasyon 
na gagatong sa pa- 
patinding kagulu- 
han at karahasan 
sa buong mundo. , 

Ayon sa mga 48 
pananaliksik, tung- KZ 
kulin ng P206 ang 
maglunsad ng ka- 
rahasan, tulad ng 


mga asasinasyon at pananabota- 
he, upang udyukan ang mga gru- 
pong binansagan nitong “teroris- 
ta” na magsagawa ng mga ganting 
operasyon. Ang mga operasyon ng 
P20G ay pinalalabas na kaga- 
gawan ng mga “terorista” laban sa 
mga inosenteng sibilyan. Bukod sa 
paraan ito para siraan ang kala- 
ban, ginagamit pa ng US ang na- 
likhang karahasan at kaguluhan 
upang higit pang takutin ang ma- 
mamayan at bigyang-katwiran 
ang panghihimasok ng mga 
x pwersa ng US at paggamit 
ng mga mapanupil na mga 
j patakaran at pamamaraan. 
Ayon sa mga manunuri 

N ng US, ang mga operasyon 
f ng P20G ay maihahalintu- 
lad sa ilang dekadang kara- 
hasang isinagawa sa 
n ilalim ng Operation 
Gladio mula 1952. 
Kunwa'y idinisenyo 
ng US at ng NATO 
ang Operation 
| upang 
| magtayo ng mga 
f armadong organi- 
sasyon upang laba- 
nan ang posibleng 
» pag-atake ng 
Soviet 
» Union sa 
Western 
Europe. Sa katunayan, 
pangunahing laman ng 
KY Gladio ang pagpopondo 
(F2) sa maliliit ngunit pa- 
D natikong mga anti-ko- 


11 


KP SA IBAYONG DAGAT 


Direkta itong pinamunuan ni US 
Secretary of Defense Donald Rumsfeld 
upang magsagawa ng mga lihim na 
operasyong militar, paniniktik, panlalansi 
at disimpormasyon na gagatong sa 
papatinding kaguluhan at karahasan sa 
buong mundo. 


munistang grupo upang magsaga- 
wa ang mga ito ng pambobomba na 
maaaring isisi sa mga makakali- 
wang grupo. Sa gayon, masisindak 
ang mamamayan habang mapipigi- 
lan ang paglakas ng kapangyari- 
hang pampulitika ng naturang mga 
grupo. Pinakatampok na halimba- 
wa nito ang pambobomba sa isang 
tren sa Italy noong 1980 na puma- 
tay ng 85 katao. Kaagad itong isi- 
nisi sa mga “makakaliwang elemen- 
to” ngunit kalauna'y lumabas sa 
imbestigasyon na gawa ito ng 
isang ultra-Kanang grupong naka- 
pailalim sa Operation Gladio. 

Ganito rin sa esensya ang “Ope- 
ration Northwoods,” isang sikre- 
tong operasyon ng US na isinagawa 
noong 1963 laban sa Cuba. Ginamit 
dito ang mga pambobomba, pag- 
oorganisa ng maliliit na grupong 
vigilante, pagpatay ng mga inosen- 
teng sibilyan at kung anu-ano pang 
mga nakahihindik na taktika upang 
bigyang-katwiran ang pagsalakay 
sa Cuba. 

Pagsapit ng 1970, bahagi na ng 
manwal ng US Army ang paggamit 
ng mga samutsaring “teroristang 
pang-aatake” at pagbubunton ng 
sisi sa mga “komunista at sosyalis- 
ta.” Sa panahong ito, nagsagawa 
ng mga teroristang pang-aatake at 
pagtatanim ng mga ebidensya ang 
mga operatiba ng US at NATO sa 
Western Europe upang kumbinsihin 
ang mga lider doon sa mga “kasa- 
maan ng komunismo”. Itinatanggi 
ngayon ng US ang pagkakaroon ng 
gayong dokumento. 


12 


Terorismo sa ngalan ng anti- 
terorismo. Habang tumitindi ang 
paglaban ng mga Iraqi, lalo ring 
nagiging walang pakundangan ang 
paggamit ng terorismo ng US sa 
ngalan ng anti-teroristang gera at 
patuloy na pananakop nito sa Iraq. 
Bukod sa walang patawad na pag- 
huhulog ng mga bomba at pagpa- 
pasabog ng mga gusali sa mga pi- 
nagsususpetsahang base ng mga 
gerilyang Iraqi tulad ng ginawa ni- 
to sa syudad ng Falluja, nagsasaga- 


wa rin ang US ng marurumi, mara- 
rahas at brutal na pakana upang 
paigtingin ang mga tunggaliang 
etniko sa Iraq. Lihim na nagtata- 
nim ng mga bomba ang mga tro- 
pang Amerikano sa mga sasakyan 
ng sibilyang Iraqi at pinasasabog 
ang mga ito sa gitna ng maraming 
tao. Isinisisi ang mga ito sa mga 
gerilyang Iraqi upang siraan ang 
mga lumalaban sa US at pag-away- 
awayin ang mga sibilyang sumusu- 
porta sa armadong pakikibaka. Ga- 
yundin, nagpapatupad ng iba't 
ibang hakbangin ang mga auwtori- 
dad ng US sa Iraq upang patingka- 
rin ang mga pagkakaiba sa pagitan 
ng mga grupong etniko sa Iraq. 

Sa Pilipinas, makailang beses 
nang lumitaw ang pagkakasangkot 
ng mga lihim na operatiba ng US sa 
mga teroristang pambobomba sa 
mga pampublikong lugar, kasabwat 


Mga sikreto nina Bush at Blair, 


nabunyag 


alaon nang napabulaanan ang mga kasinungalingan ng rehi- 
meng Bush at kasapakat nitong rehimeng Blair ng United King- 


dom kaugnay ng pagsalakay nila sa Iraq. Ngayong buwan, nabunyag 
ang katitikan ng isang sikretong pagpupulong nina Prime Minister 
Tony Blair at kanyang mga tagapayo na nagdedetalye ng planong 
pagsalakay at mga taktikang militar ng US, walong buwan bago ak- 
twal na lusubin ang Iraq. 

Malinaw sa naisapublikong dokumento na sadyang dinuktor nina 
Bush at Blair ang mga lumabas na “ebidensya” laban sa Iraq. Siste- 
matiko silang naghabi ng mga kasinungalingan upang takutin ang 
mamamayan ng mundo at bigyang-katwiran ang pananalakay. 

Ayon sa mga dokumento, noong Hulyo 2002 ay tumanggap ng 
ulat si Blair na determinado ang US na maglunsad ng gera upang 
ibagsak ang gubyerno ni Saddam Hussein sa Iraq at isasangkalan ni- 
to ang terorismo at ang isyu ng weapons of mass destruction (mga 
armas para sa malawakang pamiminsala). Kaugnay nito, iniulat din 
na “iniaayos pa ng US ang mga ihaharap na datos para sa pataka- 
ran” ng gera. Binanggit din sa ulat kay Blair na walang pasensya ang 
US na pumaloob sa mga proseso ng United Nations. 

Dahil sa pagkakabunyag ng mga dokumentong ito, lumalakas 
ang panawagan ng mamamayan sa UK na patalsikin sa pwesto si 
Blair. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


ang kanilang mga tuta sa reaksyu- 
naryong hukbo. 

Pinakamatingkad na halimba- 
wa ang kaso ni Michael Meiring, 
isang espesyal na ahente ng US na 
nakaistasyon sa Davao noong 
2002. Pangunahing papel ni Mei- 
ring ang magsanay at magpondo 
ng mga pambobomba sa Mindanao 
upang bigyang-katwiran ang tu- 
luy-tuloy na presensya ng mga 
tropang militar ng US sa isla. Na- 
bunyag lamang ang papel ni Mei- 
ring sa mga teroristang aktibidad 
dahil aksidenteng sumabog ang 
kinukumpuning bomba sa loob ng 
kanyang kwarto sa isang hotel no- 
ong Mayo 2002. Matapos malan- 
tad, dali-dali siyang kinuha at ipi- 
nuslit palabas ng bansa ng mga 
ahente ng Federal Bureau of In- 
vestigation ng US. 

Bago ito, sunud-sunod ang 
pambobomba sa Mindanao. Sa Ge- 
neral Santos City, may sumabog na 
bomba noong April 21, 2002 na 
pumatay ng 15 katao. May mga 
pambobomba rin sa Cotabato at 
Maynila na inako ng Indigenous 
Peoples” Federal Army, isang di ki- 
lalang grupong walang kuneksyon 
saan mang armadong grupo sa 
Mindanao. Nagsimulang lumabas 
ang pangalan nito noong Disyem- 
bre 2004, kasabay sa pinakahuling 
pagpasok ni Meiring sa bansa. 

Sa sulsol din ng US, nagsa- 
gawa ang gubyernong Arroyo ng 
mga pambobomba upang ibintang 
sa mga “terorista” at bigyang-kat- 
wiran ang mapanupil nitong mga 
patakaran. Sangkot sa mga pam- 
bobombang ito sina Gen. Angelo 
Reyes, noo'y Secretary of Defense, 
at Gen. Victor Corpus, hepe noon 
ng Intelligence Service of the AFP. 
Kabilang sa mga operasyong ki- 
nasangkutan niya ang pambobom- 
ba sa Sasa Wharf sa Davao City no- 
ong 2003 at ang pagpapasabog 
noong Pebrero 14, 2005 sa mga 
lunsod ng Makati, Davao at Gene- 
ral Santos. [AB] 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2005 


N BALITA | 


7 M16, nasamsam ng BHB 
sa ambus sa Ilocos Sur 


pw ripleng M16 ang nasamsam ng mga Pulang mandirigma 
nang matagumpay nilang tambangan ang mga tropa ng “C” Coy 
ng 50th IB sa makasaysayang Bessang Pass sa Barangay Malaya, 
Cervantes, Ilocos Sur nitong Hunyo 13. 

Ang pananambang ay agarang inihanda ng mga gerilya nang 
matunugan ang pagpasok ng mga sundalong sakay ng isang siks- 
bay upang magsagawa ng clearing operation sa erya. 

Ayon sa Alfredo Cesar Command, pamprubinsyang kumand ng 
BHB, ang taktikal na opensiba ay kaparusahan sa malulubhang kri- 
men ng 50th IB sa mamamayan ng bayang Cervantes at Quirino. 
Salik sa tagumpay ng ambus ang masiglang pagsuporta ng mama- 


mayan ng dalawang bayan. 


Siyam na pasistang sundalo ang napatay sa labanan at tatlo 
ang nasugatan kabilang si 2Lt. Emmanuel Lattay, kumander ng yu- 


nit na nag-operasyon. 


Patuloy ang welga ng mga manggagawa 
ng Lepanto Mines 


ILANG manggagawa ang dinahas 
nang tangkain ng Benguet PNP na 
buwagin ang piket ng mga nagwe- 
welgang unyonista ng Lepanto 
Consolidated Mining Company 
(LCMC) sa Mankayan, Benguet 
nitong Hunyo 20. Ang LCMC ang 
pinakamalaking kumpanya sa pag- 
mimina ng ginto sa bansa. 
Nagrerekrut na rin ang kum- 
panya ng mga bagong manggaga- 
wa para ipalit sa mga nagwewel- 
ga. Samantala, patuloy na parali- 
sado ng welga ang operasyon ng 
kumpanya. Iginigiit ng mga mang- 
gagawa sa pamamagitan ng kani- 
lang unyon, ang Lepanto Employ- 
ees Union (LEU), ang hindi baba- 
ba sa P29 dagdag sa arawang sa- 
hod sa una at ikalawang taon at 
P33 sa ikatlong taon, ilan pang 
mga regular na benepisyo at ang 
pagbabalik sa trabaho ng mga ti- 
nanggal na lider ng unyon. 


Hindi matanggap ng mga 
manggagawa ang lubhang maba- 
bang alok ng kumpanya na P21 at 
maging ang itunutulak ng Depart- 
ment of Labor and Employment 
(DOLE) na P25 umento sa unang 
taon lamang. 

Idinadahilan ng kumpanya na 
nalulugi sila. Pero ayon sa pagsi- 
siyasat ng KMU-Cordillera, kumita 
ang kumpanya ng P2.573 milyon 
noong 2003 at may mga aplika- 
syon pa ito sa pagpapalawak ng 
kanilang operasyon sa karagda- 
gang mahigit 240,000 ektarya. 

Determinado ang mga mang- 
gagawa na ipaglaban ang kanilang 
mga interes at ituluy-tuloy ang 
kanilang welga hangga't hindi ni- 
la nakakamit ang hinihingi nilang 
makatarungang sahod, mga bene- 
pisyo, at laluna ang pagbabalik sa 
trabaho ng mga sinisanteng lider 
nila. 


13 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVI Blg. 12 
Hunyo 21, 2005 
www. philippinerevolution.org 
Editoryal 


Samantalahin ang pampulitikang krisis 
ng rehimeng US-Arroyo 


N ng pagkakabunyag ng mga audio tape na tumutukoy sa tuwirang pag- 


kakasangkot ni Gloria Arroyo at pakikipagsabwatan niya sa mga upi- 

syal ng COMELEC sa pandaraya sa halalang 2004 ay lalong nagpapa- 
sidhi sa krisis pampulitika ng rehimeng US-Arroyo. Ito na ang pinakamalaki sa 
sunud-sunod na mga iskandalong kagagawan ng rehimen. Labis itong naka- 
panggagalit sa mamamayan at yumayanig ngayon sa rehimen. Pu- 
mutok ito halos kasabay 
ng pagkakalalantad ng 
tuwirang pagkaka- 
sangkot ng pamilyang 
Arroyo sa hweteng. 

Nasa bingit ng pag- 
bagsak ang rehimeng Ar- 
royo. Lubha na itong 
nahihiwalay sa mama- # 
mayan at lalo pa N 
itong nahihiwalay sa QU 
mga tangka nitong 
ilagan ang mga iskanda- 
lo. Palawak nang pala- 
wak ang hanay ng mama- 


mayang naninindigan, 
determinado at kumi- 
kilos upang igiit ang DO 
pagpapatalsik sa bu- 


lok, papet at pasistang rehi- 
meng Arroyo. 

Ang pagbubunyag ng pandaraya ni Arro- 
yo sa eleksyon at pagkakasangkot ng kan- 
yang pamilya sa hweteng ay gumaga- 


tong sa galit ng mamamayan. Ang ma- N 


Mga tampok sa Iskandalo sa hweteng Protestang anti-Arroyo, | Palparan, pusakal na 
. . at ang ‘Gloria-gate’ lumalawak pasista 
Isyung ito... PAHINA 4 PAHINA 5 PAHINA 8 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa panugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


